




TEN ad cU) 
NIA R Y N A: D, 
COFFADWRIAETH 


AM 


FARWOLAETH 
TER. DAVID EVANS, 
.BRYN-Y-FFYNNON, 
Mab hynaf y Parch. DANIEL Ga 
MYNYDD-BACH, | 
LLANGYFELACH, MORGANWG; 


Yr hwn a hunodd yn yr Arglwydd ar y Nawfed 
Dydd o Chwefror, yn y Flwyddyn 1928, 


























Gai 


iW: YN X9 OED. 
bh Cofia dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctyd, &ce 
SOLOMON. 





' Dyn a aned o wraip sydd fyr o ddyddiau, allawn o helbul: 
0. Fel blodeuyn y daw allan, ac y tôrir ef ymaith; ac efe a 


(|. gilia fel cysgod, ac nì saif. Jon. 
(| Am hyny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni 
| thybioch y daw Mab y dyn. CRIST. 


íJ Ami a ganmolais y meirw y rhai sydd yn barod wedi marw, 
(| yn fwy nâ'r byw y rhai sydd yn fyw etto... S0LOMON, 


[€ntereb at Ztatíoner$' 49aTt.] 


CASTELL-NEDD: ARGRAFFWYD GAN F. FAGG. 





PRIS. CEINIOG A DIMAI. 


MARWNAD, &c. 


uw GCE 


4 le drYFEDDOL fath fyd yw'r byd hwn, 
O begwn i begwn i gyd, 
Pob dyn sydd yn hau ar ei 'rwn, 
A'i wâr dan eid»wn mawr o hyd; 
Cyfnewid eì ddull y mae ê', 
Mewn "chydig o oriau yn llwyr, 
Fel nas gŵyr un dyn dan y ne', 
Beth ddygwydd o foreu i hwyr. 


2 Rhyw alar a hiraeth sy'n llawn, 

O foreu i nawn dan fy mron; 
Ar ol fy nghyfeillion hoff iawn, 

Sy'n ddystaw eu dawn dan y dôn, 
Heb obaith eu gweled byth mwy, 

Yn teithio trwy dre' na thrwy wlad, 
Fel ganwaith y gwelais i nhwy, 

Ond heddyw pwy wêl ôl eu tra'd ? 


9 Prif destyn fy ngalar yn awr, 
Yw EVANS mwyn clodfawr o'r Bryn, 
A hedodd, hyderaf, uwch llawr, 
Yn ddiogel mewn cerbyd mawr gwyn, 
At SARAH ei chwaer, a'i fwyn Fam, 
| I fynwes glyd ABRA'M i fyw, 
Heb arno 'fe yno un nam, 
Yn canu'r bêr wrthgan ìi DDUW. 





4 Cyn cyrraedd i bedair-ar-ddeg, 
Fe roddai'n ddiatreg ei hun, 
Yn Blentyn i Dpuw yn ddifrêg, 
Beth 'chwaneg a wnaethai un dyn Î 
A'i Dad a'i derbyniodd ar g'o'dd, 
Rhyw gannoedd yn y Mynydd-Bach; 
Gan erfyn ar Dpuw roddi modd, 
O'r nefoed d i "wneud e'n holl-jach, 














hc OF A naid ARF ND 


, 
AFU YAR ŵ 
yy iiid RA uu UA 8 





5 Fe ddarfu ei Dad a'i fwyn Fam, 
Weddio am gymmorth o'r Ne', 
I gynnal eu heiddo bob cam, 
Rhag teithio yn ŵyrgam i dre'; 
A'r Arglwydd attebodd eu cri, 
Trwy roddi i DAFYDD wir ras, 
I ddala ei ben uwch y lli”, 
Wrth groesi o'r byd hwn i ma's, 


6 Ac hefyd roedd yntef ei hun, 
O galon yn erfyn ar DDUw, 
I faddeu ei feiau bob un, 
Er mwyn y DUw-DYN sydd yn byw, 
Yn nghanol 'r orsedd-fainc fawr wen, 
Mwy dysclair nâ'r haulwen ei wedd, 
Yn dadleu'r hyn ddygodd i ben, 
Cyn myn'd oddiar groes-bren i'r bedd. 


7 Bu bron haner blwyddyn yn olaf, 

Fy Nghyfeill hawddgaraf ei bryd, 

Yn dawel dan law ei Dpuw Naf, 
Nes daeth ei awr olafir byd ; 

Ar nawfed o Chwefror-yr aeth, 
Trwy ddyffryn marwolaeth yn sŷn, 

Er bod gan ei gystudd yn gaeth, 
Ca'dd lawn waredigaeth pryd hyn. 


8 Oed Izsu Iachawdwr y byd, 
Pan rho'w'd e'n y gweryd mewn arch, 
I orwedd yn fyddar a mud, 
Nes cyfyd rhyw ddydd mewn mawr barch, 
Oedd daunaw o gannoedd heb ble, 
'Nol^r hanes o flwyddau a gawn, 
Gan ddynion enwoca'n mhob lle, 
A phedair 9 saithau yn llawn. 











Y —— 


9 Parchedig JoHN ROwLANDS mwyn ffraeth, 


| 


Sy 


10 Fe ddichon y gofyn rhyw un, 





Bregethodd ddwys bregeth i'r llô, 
Ymgasglodd i ddodi yn gaeth, 

Ei babell mewn daear oer ddâ; 
A'r enwog JoHN Davies o Nôêdd, 

Ymbiliodd wrth orsedd rhad ras, 
Ar Dpuw roddi cymmorth a hêdd, 

I bawb, ond yn rhyfedd i'w Was. 


Pa beth oedd y testyn a ga'w'd, 
Yn anglâdd fy nghyfaill hoff cân, 

Gan RowrLANps, Cwmllynfell, ein Brawd, 
Ei atteb yn hawddgar a. wnaf, 

Os medraf, mewn geiriau yn dde', 
“£ Myfi ato'n fuan a âf, 

Ond ataf fi byth ni ddaw &.” 


11 Ac ar yr achlysur.o hyn, 


Pregethwyd y testyn gen' i, ; 

(Y gwaelaf o weision Duw gwyn,y | 
Y Sabboth canlynol oedd hi :— 

“ Yr Hwn gyfnewidia'n corff gwael, 
“ŴR un ífurf ac yn ail i'w gorff E', 

<<"Ei nerthol weithrediad yw'r sail, 


“* Bydd ini cei gael yn ddi-ble,” 


12 'R oedd gan DAFYDD EVANS mwyn llon, 


Gynbeddfau mor gryfion ag un, 
A. fagwyd trwy Brydain o'r bron, í 
Ym mhlith ei gyfoedion ei hun; 
Os cafodd bum' talent yn llawn, 
Marchnatodd yn gyfiawn â nhwy”, 
Er gorfod rho'i cyfri'n glau iawn, 
Pob un ddaeth i'w law wnaeth yn ddwy. 





13 Ei ARGLWYDD o'i galwodd i'r llŷs,. 
I orphwys oddiwrth ei holl waith, 
A hyny yn wir gyda brŷs, 
O'r anial drwg dyrus a maith; 
Nid oedd ê' a chyfrif yn dêg, 
Ddim pedair-ar-bymtheg o o'd, 
Pan ddarfu i angeu wneud brêg, 
Rhwng'i enaid a'i gorff îs y rhôd, 
14 Yn nhre' Abertawe y bu, 
Yn dyscu argraffu yn ddwys, 
Ac yn nhre' Caerfyrddin lon gu, 
Nes darfu 'ddo fyn'd dan y gwys; 
Fe wyddai'i gelfyddyd mor dda, 
Fel clywa'i un yma a thraw, 
Yn gofyn, Beth weithian a wna”, 
Mae'm swyddfa yn wâg o'i ddwy-law? 
15 "Rwy'n gweled, debygwn, dan lên, 
; *Seren wiw lawen ei gwedd, 
Yn nghanol ffurfafen y nen, 
Am roddi'r fath Fachgen mewn bedd a 
Yr hwn a'i haddyrnai mor hardd, 
A blodau mewn gardd yn yr hâf, 
Ac odlau pêr huawdl pob Bardd, 
O Deifi (lle tardd hi) hyd Tâf. 
16 Ac hefyd t Dydd-Lyfyr y Dre', 
Er myn'd i barlyrau Gwyr mawr, 
Yn athrist eì agwedd mae ô', 
A hyny er's dyddiau yn awr; 
O achos i golli mor syn, 
Y Gwr fu cyn hyn cuwch ei ben, 
Yn gwisgo'i ddalenau mawr gwyn,. 
A hanes f“ai'n dderbyn îs nen, 


Uw GaL AND 7”  ———— -—---  ---_----. _ 
* Seren Gomer, ft Carmarthen Journal, 





17 Argraffwyr y deyrnas o'r bron, 

Gwybyddwch yn gyson bob dydd, 

I fod DAFYDD EFANS mwyn llon, 
A'i Gyfaiill JonN HARRIS, dan gudd ; 

Cewch chwithau eich gosod yn glau, 
Mewn gwely o glau o dan glo, 

Fel gwelwch chwi heddyw 'n'hwy 'll dau,, 
A'u genau yn nghau yn y fro. 


19 Fe siomwyd rhyw filoedd yn wir, 
Trwy dôri o dir y rhai byw, 
Dau himpyn a dyfai mor ìr, 
O fewn i.Sir Forgan-ŵg wiw ; 
Wrth 'styriaid eu deall a'u dawn, 
Cyn dechrau prydnawn-ddydd eu Ho's,. 
Tebyg'sid ca'id sypiau pêr grawn;. 
Oddiwrthyn' hwy'n llawn.gydê'r nos. 


19 A wnaethai neb arall 'mo'r tro, 

Fyn'd dan ddwylo. Angau'r pryd hyn, 
Yn un-man trwy Flaenau na Bro, 

Yn lle DAFYDD EFANS, o'r Bryn? 
'Roedd miloedd yn henach nag ê', 

Yn ein cym'dogaethau yn byw, 
A ell'sid eu hebgor heb ble, 

Yn hawddach gan ddegau, O Dpuw* 


20 Ni thôrwyd mo hono i lawr, 

Nesdarfu hen awrlais y nen, 

I daro ei ergyd cryf mawr, 
Pan ddaeth ei awr olaf i ben : 

Pe c'nygech holl berlau Peruw, 
Neu unrhyw anrhydedd a bri, 

A feddwch chwi, holl ddynol-ryw, 
Ni ddeuai 'fe i fyw atoch chwi. 












Y Nefoedd estyno o hyd, 
Hir fywyd a iechyd iw Dad, 
I gasglu y tlysau yn nghyd, 
A brynodd 'i ANWYLYD ŵi wa'd ;— 
Fe'i dysgwyd ê' dro ar ol tro, 
I beidio a digio, cyn 'nawr, 
Am fynd â'i rai anwyl i'r gro, 
Mewn amdo nes gwawrio'r dydd mawr. 
















Dymunaf ar DANIEL a JOHN, 
A BENJAMIN llon yr un wedd, 
I 'mofyn trugaredd o'r bron, 
Cyn syrthio yn feirwon i'r bedd : 
Na wylwch ddim mwyach ar ol, 
Eich siriol Frawd DAFYDD, da chwi, 
Mae'i enaid, 'rwy'n credu, yn nghôl, 
Ei Briod trag'wyddol mewn bri. 












23 O ARcLwyDD! O ARGLWYDD DDUW ÏON ! 

t Gwna dywallt bendithion yn llawn, 
1 Er mwyn dyoddefaint yr O'N, 
b^ A fu rhwng y lladron brydnawn, 
I lôni trom galon ei Dad, 

A'i Deulu mwyn mâd yr un wedd, 

'Wrth deithio hen lwybyr y gwa'd, 
Trwy'r anial i wlad lawn o hedd, 












'24 Holl Ie'netyd dros wyneb y dda'r, 

Nid yw hi'n rhy gynnar i chwi, 

v I geisio o galon yn da'r, 

Am Gymnmar i'ch cynnal trwy'r Mi'i 

Ystyriwch pwy ddodwyd yn awr, 

I orwe''n y llawr o dan droed, 

Mai un o'r rhai teccaf eu gwawr, 
Pan nad oedd ê' nemawr o oed. 













4.29 'Rwy'n myn'd at ei wely o bridd, | 
Pan elwy, i'r Mynydd bob tro, Ì 
Ac weithiau yn wylo yn brudd, 1 
Wrth feddwl. y dydd 'r aeth i'r fro? 
Ac yno dych'myswn 'fod a i 
Ym gwaedJi mewn geiriau yn wir, 1 





“ Hên Gyfaill, gwna gofio 'mhob lie, | 
4. Doi dithau fel finau cyn*hir 4 ^e. 1 
(' 26 Mae gŵr yn marchogaeth march plAsg Cg A 
.. Oddiamgylch fy mlialas o bridd, 
a. Y'n peri i mi waeddu i ma's, 
Am râs ar ol grâs bob rhyw ddydd; “ 
Nid ofnwn 'mo hono na'i nôd, 
| Pe cawn ì adnabod yn glir, 
Ty hawl yn y Gwn ga'dd dan dro'd, 8. 
Ei gleddyf a'i ddyrnod o ddŵr, A 
| 27 Mi wela'm Cyd-enw hoff cŵn, “y. A 
! 














 Debygwn, Â'i delyn fawr aur, i | 
Yn chwarau i'r DUwnopn'n y Dyn, MG I 
A welwyd yn Blentyn gan MAIR; ll " 
| Am iddo ei arwain ym mla'n, “a 
3 Trwy'r Aifft i wlad Canaan i fyw, 
o. SAU Ysbryd fel'colofn o dân, í 
A chwmwl glâs gwiwlan ei liw. j 
26 Mae'n chwarau mor beraidd ei dant, Ŵ 
Yn ngwlad y Gogoniant yn awr, ww. 'N 
Nes ydwyd fi'n teimlo rhyw chwant, 

i| 'Fyn'd mewn trawiad amrant o'r llawr, 
/ Cael uno â'r dyrfa fwyn lon, (i 
Î roddi y goron ar ben, bl 
Y Gwn y (rywanwyd ei fron, a. 
Gael ffynnon i'n cannu. Amen. D. E; y 


| Argraffwyd gan F. Fagg, Castell-Nedd. 





